0 DAHILAN 


para ipagdiwang ang 


50 nor 
28 


Ipinaglalaban ng NDEP ang adhikain 
ng bayan para sa tunay na kalayaan 


ng Pilipinas. Tinutuligsa nito ang 
pagpapakatuta ng reaksyunaryong 
gubyerno sa imperyalismong US habang 
ikinikintal sa mamamayang Pilipino ang 
tunay na diwa ng pagmamahal sa bayan. 


Huwag ka nang manangis, Inang Bayan! 
mula sa Dagitab 1995 


Hindi pa rin nalalagot ng punglo ang tanikala 

Pagkatapos ng panahon sa matagal na pagluha 
Si Hule mo'y Japayuki o dinustang mga mutya 
Na lagalag sa daigdig at duguan ang dambana. 


Hindi pa rin makatagpo ang naglahong kaluluwa 
Gayong dayong mandirigma'y bumalik na sa 
kanila 

Pagsanib sa dayuhan dinawag ng palamara' 


para bang takot na dumangal? at tumayong mag- 


isa 


Umalis ang puting dumagsa ang bagong dayo 
Na inakit at sinamba para lang managano? 
Pumunta sa Pilipinas naroroo'y paraiso 
Tinitingi itong lupa at lahing Pilipino. 


Ayaw ko nang lumuha ka bayan ko 
Ayaw ko nang kaawaan ang sarili mo 
Ayaw ko nang mamighati sa pagsamo 
Ayaw ko nang managhoy ang kawawang 
katutubo. 


Natuto na yaring lahi sa turo ng kasaysayan 
Sa madugong pagbubuo patungong kasarinlan 
Walang magsasagip kundi ating kakayahan 

Sa lahi magliligtas ay aping mamamayan. 

1 traydor 

2 maging marangal o kapita-pitagan 

3 ilaan ang sarili sa isang tungkulin o gawain 


Sa apoy ng bagong punglo kalaba'y pupuksain 
Kalawang ng pagkadusta'y pupunitin 
Itatampok ang sarili pagkata'y pararangalan 
May diwa ng isang wika sa lahi tatanghalin 


Gigisingin na ng lunggati ang daan taong 
panaginip 

At iasa ang pagtatayo sa apoy ng ating dibdib 
Mga dustang karangalan aakayin sa pagbalik 
Gagamutin ng kampupot sugatang pananalig. 


Bayan tuyo na ang aming luha 

May hawan na ang balangaw 

May gabay na ang mga yapak sa paghakdaw 
Mula rito patungo sa himagsikan. 


Lalaban ka bayan handa kami sa pagtugon 

Sa digmaang di natapos ng may pangakong 
iaagdon 

Isang lahing nagbigkis sa diwa at nilalayon 

Isang lahing nabuo sa paglalakbay ng rebolusyon 


Huwag ka nang manangis, Inang Bayan! 
May diwa ng pumupula sa lunsod at kabundukan 
Mga anak mo'y pagod at tuloy sa paglaban 
Bukas kakamtin ang tunay na kalayaan. 


